o 


EAGIÜNIAETH A’I 
HAIEYW OECHWYLIOE. 


GAN 

SEM DAYIES, ABERDAR. 

Deffro f’awen ar dy aden, 

Traetha’n gywrain gymen gân; 

Am Ragluniaeth helaeth odiaeth, 
A’i hamrywiaeth fawr a mân: 

Arlun eirlun boreu gynllun, 

Darlun lor o anian faith, 

Model manwl mawr tragwyddol, 
Ydyw rheol dwyfol waith. 

Cyn gosod sail i Iwybrau’r sêr, 

Na holl beroriaeth anian, 

’Roedd ansawdd pob creadur byw, 
Yn llyfr Duw yn gyfan; 

Cyn adeiladu’r esgynfeydd, 

I’r preswylfeydd dedwyddol, 

Na’r bydoedd mawrion yn eu tro, 
0 gylçh yr heuliau siriol. 



2 


Mae’r sêr terwynion pell didraul, 

’Nol sail yr athronyddion, 

Yn bump a saith o ddegau’n llawn, 

Os gwir y w dawn y doethion: 

O filiynau o heuliau pell, 

Pob un â’i gell ei hunan, 

Ar eu hechelog gantau’n troi, 

Sy’n rhoddi dydd i ddadgan, 

Beth yw’r trigfannau dysglaer fry, 
Aneirif oleuadau ? 

A y’nt breswylfa bodau pur, 

A chysur dedwydd ddoniau ? 
Anfesuredig bellder maith, 

Uwch gallu iaith ddarlunio, 

0 filiynau o fydoedd mawr, 

Gan Lywydd llawr i’w lliwio. 

Creawdwr yr elfenau mawr, 

Trwy ddirfawr nerthol ddoniau, 

A’u íîurfiodd, a’u neillduoedd hwy, 

I fyrdd a mwy o fodau. 

’Eoedd llun a llyw, y bodau byw, 

A phob rhyw wrthddrych sylwedd, 
Yn nhrefhiant doeth Ehagluniaeth lôr 
Cyn gwneyd y môr yn gorwedd. 

Oyn creu yr Engyl doethion da, 

Na gwynfe eu preswylfod; 


3 


Na ffurfio ucMer llwch y byd, 

’E hardda’i phryd cyn pechod; 
Cyn syrthio o’r seraphiaid glân, 

I lawr i aflan nwydau, 

A chadw ereill o’r un rhyw, 

I fyw mewn dedwydd oesau. 


Cyn amser syrthiad Adda hên, 

Yn Eden wirbwys oleu, 

A myn’d i lawr i’r dyfnder mawr, 
Nesgweled gwawr rhyw foreu : 

Ac etto, dýn yn berífaith rydd, 

I ddewis ac i wrthod, 

Heb Hollalluog gadwyn gaeth, 

0 bleth-waith maith rhag pechod. 

Nid cysson oedd gan Lywydd ìlawr, 
I roddi mawr gaethiwed; 

Ar ardderchawgrwydd ysbryd dyn, 
A’i rAvymo’n nhir uniondeb : 

Ordeiniwyd oesau maith eu hyd, 

I’r byd fod yn gaethiwed; 

Am ddirywio a syrthio mhell, 

Trwy ddichell heb ymwared. 


Daeth blinder am feiau bywyd, 
Nid gwynfyd ond croesau’r byd. 


4 


S’yn eylchynu lawr a fyny, 

Fel y defnu’n dod o hyd ; 

Troion trymion sydd ar ddynion, 
Doeth ddybenion union sydd, 

Gan ein llywydd yn mhob tywydd, 
Trwy ein cerydd nos a dydd. 

Codwm Eden ddaeth ar gynen, 
Dros y ddae’ren is y rhod; 

Effaith pechod sydd heb ddarfod, 
’Nawr yw ganfod wrth ei nod ; 

Swn rhyfeloedd trwy’r teyrnasoedd, 
Cwympo lluoedd ar bob llaw; 

A chystuddiau haint a nodau, 
Blinion bläau yma a thraw. 


Mae’r cholera ar ei yrfa, 

’N taro tyrfa dan y don, 

Chwerw benyd am ein pechod, 
Ydyw’r ddyrnod hynod hon. 
Dryllio natur gan y dolur, 

Briwio bronau llu yn brudd; 
Rhoddi llywydd byd mewn beddrod, 
Hyd y cyfnod mawr a fydd 


LlyWia melit a thwrw’r daran, 
Dychryn anian, aeth, a braw; 


5 


Rhwygo’r ddae’ren a’r íFurfafen, 
Dryllio’r dderwen gadarn draw ; 
Etto mae trugaredd rhyfedd, 

Mawr ei rhinwedd ydyw hon, 
Cadw’ii nghwsg a chadw’n eíFro, 

Ar y tir a’r ddwfn don 


Ar ol difwyno’r llestr prudd, 

Ehyw ddydd yn ngardd hyfrydwch, 
Adferwyd hwn uwch cwymp yn ol, 
Trwy lawnol aberth heddwch ; 
Trwy un oedd fwy a gwell ei ddawn, 
Yn íFyddlawn yn ei fwriad, 
Disgleirdeb y goleuni pur, 

Dan dywyll gur o gariad. 


Awdwr natur dan y ddui', 

Yn y frwydr fwya ’rioed, 

Yn ei waeledd heb ymgeledd, 
Wnaeth anrhydedd er ei glod; 
Syndod gwynfa ar Galfaria, 

Yn y ddalfa’n talu’r lawn, 

Dyn a’r Duwdod trwy ei amm'òd, 
Wnaeth y cymmod un prydnawn, 

Fe ennillodd fuddugoliaeth, 

Trwy farwolaeth Calfari, 



6 


’Nawr yn eistedd ar ei orsedd, 
Mewn ucheledd parch a bri. 
Dyrchafwyd hwn a llawen floedd, 
Gan luoedd o angelion, 

O ddyfnder ton trwy eigion fri, 
Uwch llu y goruchafion. 


Heibio’r ser o bob ryw raddau, 
Uwch eu cylchau aeth yw dŷ, 
Wedi gorphen pob darpariaeth, 
lachawdwriaeth dirfawr lu. 
Daw adferiad a dylanwad, 

O’r dirywiad pell s’yn bod, 

I Urania gael adfywiad, 

Byw gyrhaeddiad uwcha nod. 


’N llu banerog llawn byddinog, 

A lluosog fel y wawr, 

Yn llewyrchu mewn goleUni, 

Yn ddiwyrni dros y llawr; 

Ehyw luoedd fel ser y nefoedd, 

Neu swnd y moroedd yn ddiri’, ’ 
O luddewon a Chenhedloedd, 

Pobloedd, leithoedd, mawr eu bri. 


Rhoddir mawredd y llywodraeth, 
A’r íreniniaeth olì i’r saint. 


7 


Dros rhy w oesau a blynyddau, 
Dyddiau hir nas gwyddona faint; 
Bydd cyfiawnder ar yr orsedd, 

A geirwiredd puredd ryw, 

Yn y deyrnas fawr ei hurddas, 

Hon fydd addas i’r rhai b;yw. 

Fel pren palmwydden bêr, 

Neu gadarn dderwen oesol, 

Bydd dyddiau’r saint cyn terfyn byd, 
Mewn gwynfyd tra ragor®!; 

Yn llawn o ddyddiau’r mil blynyddau, 
Mewn hinsoddau dedwydd iawn; 
Ffirwyth y ddaear yn rhagorol, 

Ac adfywiol siriol ddawn. 

Bydd llewyrch llawn y lleuad lon, 

Yn gyflawn o oleuni, 

Fel saith o heuliau ’nawr yn un, 
Diderfyn yn llewyrchu, 

Bydd y gwylwyr yn cydweled, 

Pawb yn synied yn gytun, 

Am’r efengyl a’i rheolau, 

Deddfau doethion nef ei hun, 

Bydd breninoedd yn Dadmaethod, 
Pawb yn canfod pethau pell; 



8 


Yn mwynhau benditbion mawrion, 
Ffrwyth yr addewidion gwell, 

Ni fydd newyn, haint, na nodau, 

0 fewn doràu’r Jubil fawr; 

Na chystyddiau, poen, na blinfyd, 
Yn y Hiilfyd teg ei gwawr, 

Bydd addoliad, cydnabyddiad. 

Llwyr ymwadiad wrth eu bodd; 
Tanau’r delyn wedi hwylio, 

’N seinio mawl am berífaith rodd; 
Fel ardderchog long odudog, 

Mewn awelog hwyliog daith, 

Ar ei gyrfa o Galfaria, 

Mewn ail wynfa rhwydda waith. 


D. Jones îhôm^,' Argrafiy3371îëöi Oaerdydd, Äberdar. 


